Ê rt o_ 


wd tb y” 


| MARWNAD 


IR DIDWYLL FRAWD 
»>.A^.X'*' ww 4» l>» d C>'NI Es Es, 
s YR HWN A FU YN FLAENOR CANU YN HOREB, 


PRNYDAREN. AC A DDIWEDDODD EI GES 
YN ABERAERON, YN 29 OED, 1800. 


Y 


| 
4 
| 
Î 
| 


Gau LEWIS EVANS (ungEu Llewelyn ab Dewi). 
. EROHYLL Angau, hyll yw'th olwg, 
^w. MHyn yn amlwg sy'n dy wedd, 
OWA A Gywnebauy byd cwd, 
Pan ddadwaenu'th lymawg gledd ; 
Arswyd sydd pan geir dy hanes, 
Yn mhob mynwes ar y llawr, 
Gelyn atgas wyt. heb geli, 
k I hen deulu r Codwm mawr. 
* Y mae miloedd heddyw'n wylo, 
Pan yu eofio'bh greulawn waith, 
Dagrau heilìtion sydd yn treiglo 
Lawr ar hyd eu gruddiau llaith ; 
Miloedd geir o wragedd gweddwon 
A'u calon bron a rwygo'n ddwy, 
Wedi eolli priod tyner, 
. Fu bob amser gyda hwy. 
Gwelir lluoedd o amddifaid 
Yn hêl eu tamaid yma 'thraw, 
Heb un cartref i fyn'd iddo, 
' I'w diddosu rhag y gwlaw ; 
| Mae eu gruddiau bach yn welw, 
Dagrau hefyd sydd yn llyn, 
Creulawn angeu 'rwyt yn chwerw, 
Dyma'th waith yn awr yw hyn. 
Daethost heibio i Aberaeron, 
” A'th gleddyf miniawg yn dy law, 





A thrywanaist yno'r gwron, 

Er ein galar, er ein braw ; 

| Dafydd Jones yw enw'n cyfaill, 
| A darewaist ti â'th gledd, 





Huno mae, mal lluoedd ereill, 
Dan dy aden ddu, mewn bedd. 


â :^ Yn llafurio bu yn galed 
A8 Yma'n Penydaren wiw, 
î Yn Nghapel Horeb hawdd oedd clywed 
l'i “cs l/os Ei bêr lais yn moli 'i Dduw ; 
Wc d!O4t- 


















































2 


'Roedd yn flaenor didwyll duwiol, 
Dysgai'r llu roi'r mawl i'r Ior, 
Cai ufudd-dod yn wastadol, 
Heb rwgnachrwydd gan ei gôr. 


Pawb oedd yno'n llon wnai wenu 
Ar eu blaenor didwyll pur, 

Yntau'n serchog wnai amlygu 
Drychfeddyliau'r bardd yn glir ; 

Yna gyda'i lais pereiddlawn 
Seiniai'r dôn 1 glyw y llu, 

A'r holl gôr, mewn llawn bywiawgrwydd, 
Seinient glod i'r Iesu cu. 


O mor syml y dywedai 
Wrth y plant hanesion gwiw, 
Am ddylanwad canu wnelai, 

Ar hen deulu dynolryw ; 
Hwythau'n astud wnelent wrando 
Arno'n traethu 'i araeth glir, 

Ceisiau yntau'n ddwys argraphu 
I'w meddyliau foliant pur. 
'Roedd i'w ganfod yn wastadol 
Gyda gwaith ei Geidwad gwiw, 
Fe ymwelai â'r rhai cleifion, 
Clwyfedigion o bob rhyw ; 
Gwnai ei oreu i'w cysuro, 
Pan o dan eu poenau du, 
Fe ddywedai, “ Trowch eich golwg 
Draw i Fynydd Calfari. 


“ Yno gwelwch un yn marw, 

Heb frycheuyn arno'n bod, 

'R hwn a'n carodd ni drueiniaid 
Cyn ein geni ni erio'd ; 

Cariad sydd yn llanw'i fynwes 
At hên deulu dynolryw, 

Ymorphwyswn ein eneidiau 
Arno Ef, can's cadarn yw.” 


'Roedd yn cael ryw loes gerwynawl 
Dan ei fron, pan welai un 

O'r gwyr ieuanc neu'r henafgwyr 
Yn myn'd i'r truenu blîn ; 

Gwnai ei oreu i'w cynghori, 

_ Ceisiai'n daer ar 1ddynt ffoi, 

Ac ymguddio 'nghlwyfau'r Iesu, 

Cyn i'w cyrph i'r bedd eu rhoi. 


» 


—— 











9 


Ond Ow! ! alaeth erbyn heddyw, 
B'le mae Dafydd Jones ddinam ? 
Y mae wedi 'hedeg ymaith, 
O'r byd hwn fe roddes lam ; 
Aeth o adfyd i ddedwyddwch, 
Aeth o boen i iechyd pur, 
Aeth o ganol du gymylau 
I fwynhau goleuni clir. 
Esgyn wnaeth uwch byd a'i boenau 
Yn mhlith heirdd angylaidd lu, 
Mewn cyflymder mellten elai 
Tuai ddedwydd gartre! fri; 
Pasiai seren ar ol seren, 
A'r eomedau'n fawr a bach, 
Ai o gysawd uwch i gysawd, 
Heb un poen, ond perffaith iach. 
Mi ddychmygaf íri y gwelaf, 
Dafydd Jones wrth byrth y nef, 
Pa rai'n llydan a agorwyd 
lddo gydag uchel lef; 
“ Groesaw!” ilefai Abra'm dduwiol, 
“ Groesaw !” ebe Isaac gu, 
“* Groesaw !” llaweu floeddiai Jacob, 
“ Groesaw !” 'n uwch roes Iesu ni, 


“ Dygwch, dodwch ef i eistedd,” 

Meddai, “ yn ei orsedd wôn, 

Hefyd, coron bywyd dygwch, 
A gosodwch ar ei ben ; 

Can's ymdrechodd ymdrech galed, 
Do, drwy ludded lawer iawn, 

Er meddianu yr hapusrwydd 
Mae'n ei feddu heddyw'n llawn.” 


Yna clywn lais yn adsain 
Drwy y nef yn llon a gaed, 
“ Iddo ef yr hwn a'm carodd, 
Ac a'm golehodd yn ei waed, 
Byddo'r mawl a'r holl anrhydedd, 
A'r gogoniant yn ddi len, 
Iddo ef y perthyn mawredd,” 
A dywedodd pawb “ Amen.” 
Bellach ni bydd rhaid i Dafydd 
Fyn'd dan ddwylaw angau du, 
Ca fwynhau dedwyddwch beunydd 
Yn nghwmpeini 'i Geidwad cu; 













































4. 


Ca fwynhau'o'i wenau siriol, 
Heb un elwy' o dan ei fron, 
A bod ganddo yn drag wyddol 

Uwch gofidiau'r ddaear hon. 


Ni ddaw yno unrhyw elyn. 
Ni ddaw yno unrbyw haint, 

Ca'n chwim chwareu tannau i delyn 
Yn nghwmpeihi gwiw y saint; 

Fe ga fwyta o bren y bywyd, 
A mwynhau o'i ffrwythau pêr. 

A cha ddraehtio'n helaeth hefyd 


O risialaidd ddyfroedd Nêr. 


Bellach bydded hedd i'w lwchyn 
Yn oer wely llaith y bedd, 

Hyd nos clywir sain yr Udgorn 
Yn adseinio dinas hedd; 

Ni ehanfyddir y pryd hwnw 
Olion elwerw Angau du 

Ar ei gorff, ond perffaith hoew, 


eo A z 
Megis coríl ei Geidwad cu. 





Boed i briod hoff y.gweddwon 
Fod yn briod i'w wraig syw, 
Ac Vw noddi rhag peryglon 
Erch y.byd, tra yma'n byw, 
Hefyd boed ei adên gynes 
Dros ei anwyl blant dinam, y | 
A'u gwaredu rhag pob gormes, 
Hyd nes roi o'r byd hwn lam. : Î 


Bellach boed i bawb o honom h 
Ddilyn ei esiampl ef, W 

Hyd nes caffom yn y diwedd ur, 
Feddu rhan.o deyrnas nef ; s 

Yno'i fod yn berffaith ddedwydd, ww 

. Yn nghwmpeini Orist ein pen, | 

Abodynei wenau siriol | 
Yn drag wyddol byth, Amen. | 





Penydaren. 


JOSEPH WILLIAMS, ARGRAFFYDD, MERTHYR. 


